


“R, 


| J COFFADWRIAETHOL. y 
| 7 AMO. eg Uc i 
| RODERICK T. DAVIES 
MAB HYNAF Y PARCH. J. DAVIES, 


Fe. GwEINIDOG LLWYNRHYDOWAIN, &C ; 
















“. “rhwna fufarw yn Llundain, y 9ed o Fawrth, 1850, yn. ' 


' aig OA. oed. 
Me Yr impyn teg gwywedig. yw, 





Na wyla Gristion mwyn? 

Yr byn sydd orau, gwyr dy Dduw, 
'Taw Gristion, “taw a'th gwyn ;' 

Âc er mor ddestlus oedd mewn gwedd, 
A'i deg gydynau hardd ; 

Gwywodd êi degwch yn y bedd, 


$_* 


X 


a 


â 


' O ganol blodau'r ardd, 
5. Ble'r oedd ei harddach yn y wlad, 
i| Dywedwch feibion byd?— | 
ï Ble'r oedd ufuddach un i'w dad, i 
[. Neu'i fam a'i magai'n glyd ? 
| Ble'r oedd un caredicach frawd, 
ud. A'i galon yn ddidwyll ? 
| Dan wen y byd neu dan ei wawd, 
' : Oedd e mewn eitha pwyll, 
| Ni wisgai i wedd y rhagrith cas; 
| Andwyol oll yn nghyd ; 
d. Y wen uffernol—gwen ddiras, 
í Gwenwynig blant y byd! 


dd 
<a 


cCcsS 2 oê2 | 
an wt be i'n ŷ 


































red dedd ei Synab lÏon, FR 

Fel arwydd beth oedd e; M4 

Pa ddelw drigai yn ei fron, | o 
|. A'i darddiad yn y Ne. |» 


Nid oedd didwyllach cyfaill cun Y 
1 bawb adwaenie; 
Ei law aii galon oent fel un, y 5 
_ A'i enaid yn eu lle; 
Yn brin y ceir y fath yn bod, | 
Gormod yw twyll y byd! 
1 nemawr gellir rhoddi clod 


Haeddianol oll ì cyd. ik 
Ni chaed e yn gogwyddo'i i glust “o 
T'iaith ddiras 'n un lle ; ND 

— ,Pan glywai gabledd, dwedai “ust! ì 

Ur parch i i'w Grewre: ; g 


'Aflunir Ie'nctyd hardd yr oes, U 
Trwy arfer iaith mor ffol, | oM 
Efe ni chaed hyd, farwol loes, : A 
Yn dilyn dim o'u hol. 


Yn llon yr oedd yn ufudilhiau 
I arch ei Brynwr byw ; | a 

Ar bob cyfleusdra ag a gai, | 

' Pw golìo mewn modd gwiw; “ 

Nid aeth o'r byd dan wadu'n drist, 
Nol dull rhai ie'nctyd ffol ; 

Web fod yn arddel Iesu Grist—- | 

_ Heb fyned ar ei ol. ei^ 








ce 


Na wylwch heb un gobaith, clywch! 4 
hb. Ar ol eich Roderic mwyn ; 
SN Bydd mewn sefyllfa llawer uwch,* 
i Arafwch beth o'ch cwyn ! 

| 'Does yn y man lle mae e nawr, 
Un brofedigaeth gref; 

2. ' 'Doesing na chustudd yn y llawr, 

' O fewn ei feddrod ef. 












'Does un rhyw ofid dan ei fron! 
'Does yno hiraith 'chwaith ! 

'“, _ Mae'n llonydd iawn y galon gron, 
FL Rhoes heibio 'i diwyd waith ! 
| Ni chlyw eich galar ar ei ol! 
ì r 'Ni chlyw ochenaid mam! 

| Mae'n foddus dan ei briddlyd gol, t 
| Heb chwant i symud cam. 





Ma Er fod yn iud ei dafod ffraeth ? 
iw ' Er dallu i lygaid llon ! 

d. Er nad oes glybod iddo 'chwaith 
Ma Er gosteg cur y fron ! | 
Er crymu y gwyr cryfion 'nawr, 

A. gostwng merched can ! 
| Daw Rodric lan o lwch y llawr 
Y Ar ddull engylaidd glan. 


yt Marwolaeth yna ffo i ffwrdd, 
i: Daw adwedd newydd glyd ; 


* Y geiriau a arferodd ychydig cyn ei farwolaeth a anfonodd mewn 
cenadwri at ei feistr, <'Tell him that; I shall havea higher situauon  j 
soon) f Covering, J 
















—“ Âc mewn mawr syndod e ga gwrdd, 
. A rhyw hardd newydd fyd; 
Afnewydd fodau, newydd gan, 

' Hyfrydol fydd y lle! 
' A chanddo newydd gorff mor lan Ŷ 
Ac un o fewn y ne. 






















A fynwch iddo ddod o'i fedd â 
1'r byd gofidus hwn ; Md 
Ï ail glafychu 'n dost ei wedd 'r 
Dan aeth ryw boenus bwn ? o 
“Cofiwch mae ofid e ar ben, tY | € 
Marwolaeth nid oes mwy, y | 
''Does fyno 'nawr a dim dan nen, Y 
Na chur na phoen na chlwy. o 


.. hai ifainc ar ei ol, yn ddwys | ì 
”. O cofiwch farw'ch brawd ; y | 
Dilynwch ei esampl glwys, n 
Fel na boch byth dan wawd ; a. | 
Yna. y bydd cyfarfod hardd, 
Arch brawd yn ngwlad yr hedd, | 
| . Fry yn y Baradwysaidd ardd, ^'n 
' Yn mhell tu draw i'r bedd. is 
a THOMAS, GRIFFITHS CC) tf 
' Llanbedr. / Caeronnen. 


Ln 


J: Ti Jones, Argraffydd Caerfyrddin. 


Nen 





